Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XLII Blg. 3 
Pebrero 7, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Tagus-tagusan ang kabulukan sa AFP 


ng Armed Forces of the Philippines (AFP), 

isang dating awditor ng gubyerno at iba pang 
saksi ang malawakang korapsyon sa loob ng reak- 
syunaryong militar. Kinumpirma at idinetalye nila 
ang matagal nang alam ng mamamayan na tagus- 
tagusang korapsyon sa loob ng AFP. 

Tampok sa mga inilantad nila ang daan-daan 
milyong piso na “pabaon,” “pasalubong” at mara- 
mi pang regalo at pribilehiyong tinamasa ng mga 
naging hepe ng AFP. Isiniwalat nila ang sistema- 
tiko, malawak at malalim na korapsyon dito. Ipi- 
nakita nila ang pagsasabwatan ng iba't ibang 
mga upisyal ng militar, pati na mga upisyal ng 
Commission on Audit at mga korte, Ombudsman 
at iba pang matataas na upisyal ng gubyerno. 

Dati nang nakatambad ang korapsyon sa loob 
ng AFP. Matagal nang reklamo ang pagnanakaw 
ng mga upisyal sa pondo para sa mga operasyong 
militar, pagkain, sweldo, seguro at pensyon ng 
mga sundalo. Pinagnanakawan ang pondong pam- 
bili ng mga sandata, bala at iba pang kagamitang 
militar. Kinukurakot ang pondo para sa operasyon 
ng mga pwersang paramilitar at programang "re- 
bel returnee." Pati mga pondong nanggagaling sa 
United Nations para sa peace-keeping forces ay 
hindi sinasanto ng mga gahamang upisyal 
ng AFP. 

Sa pagdoble ng badyet na inilaan 
ng rehimeng Aquino sa AFP, .. 
dumodoble na rin ngayon ang XX 
oportunidad para sa korap- 
syon. 

Ang korapsyon sa AFP 
ay dagdag na pahirap sa 
mamamayang Pilipino, 
partikular na sa karaniwang 
mga sundalo at. 2s 
nakabababang upi-  - “Na Nasi 
syal ng AFP. Ha- 
bang bilyun-bilyong piso 


Ts sine kamakailan ng isang dating upisyal 


PA ( 


i 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


9 na armas, nasamsam 


PAHINA 4 


ksa (8 : 
AY. f- IN. 
ua O! pa 
ri OSANG 
AA 7 
NG se 
PN \ N p uh 
N Nargis Ni 
NG f | 
NI ý 
į 
i i 
i 


Oplan Bayanihan sa 
SMR, sinalubong ng 
mga opensiba PAHINA 6 


ang ibinubulsa ng mga sugapang heneral at nag- 
papakasasa sa luho ang kanilang mga asawa at 
anak, ang mga karaniwang sundalo, nakababa- 
bang upisyal at kanilang mga pamilya ay nagtiti- 
is sa maliit at kadalasa'y atrasadong sweldo. Ma- 
rami ring mga benepisyo ang ipinagkakait. 

Sadyang nakapagngangalit sa karaniwang sun- 
dalo ang korapsyon ng matataas nilang upisyal. 
Bilyun-bilyong piso ang ibinubulsa at pinagpa- 
pasasaan ng mga sugapang heneral at mga 
maluho nilang asawa at anak. Wala silang inatu- 
pag kundi ang pagpapatayo ng magagarang man- 
syon at pamamasyal sa ibang bansa. 

Samantala, hindi magkandaugaga ang mga 
karaniwang sundalo at nakabababang upisyal 
kung papaano pagkakasyahin ang maliit at 
kadalasa'y atrasadong sweldo. Marami sa kanila 
ang nakikipagsiksikan sa mga maralitang komu- 
nidad at nangangarap lamang ng mariwasang 
buhay para sa kanilang mga pamilya. 

Ang karaniwang mga sundalo ang ginagawang 
pambala ng kanyon at isinusuong sa gerang wa- 
lang pag-asang magtagumpay. Ginagawa silang 
mga utusan ng mga walang malasakit na 
matataas na upisyal at sa kanila ipinagagawa ang 
pinakamalulupit na trabaho sa maruming kontra- 
rebolusyonaryong gera. 

Sagad-sa-buto ang kabulukan ng AFP. Di la- 
mang laganap ang pangungurakot. Nanunuot dito 
ang kultura ng pasismo. Ang mga bagong rekrut 
at karaniwang tauhan ay binubusabos at pinag- 
mamalupitan. Inaalis 
/f ang kanilang pagka- 
"tao at tinuturuan ng 
brutalidad sa pagsa- 
sakatuparan ng maru- 
ming gera ng panunu- 
Tl. pil sa mamamayan. 
Lansakan din ang 
pie” kabulukan at korapsyon 
“ sa Philippine National Police (PNP) 


Kontraktwalisasyon, 
salot sa mga 
manggagawa PAHINA 9 


at iba pang pwersang pansegu- 
ridad ng reaksyunaryong estado. 
Sangkot ang matataas na upi- 
syal ng pulisya at militar sa mga 
sindikatong kriminal tulad ng sa 
carjacking, droga, kidnapping, 
pagbibigay-proteksyon sa mga 
opereytor ng jueteng at iba pa. 

Nagkukumahog ang rehi- 
meng Aquino na palabasing ni- 
rereporma nito ang AFP. Ginaga- 
wa ito sa gabay ng US Counter- 
insurgency Guide na bukambibig 
ang pagrereporma sa militar, pa- 
ra umano maging mas epekti- 
bong instrumento sa pagsupil sa 
mga “banta” sa naghaharing es- 
tado. Nais ni Aquino na bigyan 
ng bagong bihis ang AFP sa des- 
peradong hangaring makuha ni- 
to ang suporta ng mamamayan 
sa inilulunsad nitong gera laban 
sa bayan. 

Imposible ito. Sa pagsisilbi 
nitong haligi ng bulok na mala- 
kolonyal at malapyudal na siste- 
ma, ang korapsyon at kabulukan 
ay di maiaalis sa AFP. 

Malawak at malalim ang dis- 
gusto ng karaniwang mga sun- 
dalo at nakabababang upisyal sa 
umiiral na lansakang korapsyon 
sa AFP. Mataba ang lupa para 
mamulat sila sa tunay nilang ka- 
lagayan at sa pangangailangang 
lumaban. Karamihan sa kanila 
ay nagmula sa masang anakpa- 
wis at napilitan lamang na mag- 
sundalo dahil sa laganap na dis- 
empleyo at kahirapan sa bansa. 


EY AYAN 


Taon XLII Blg. 3 Pebrero 7, 2011 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


Tumitimo sa kanilang isip na 
walang saysay na mamatay 
para sa sistemang pinaghaha- 
rian ng mga mandarambong 
at malalaking magnanakaw sa 
AFP at reaksyunaryong gu- 
byerno. 

Sa harap nito, kasabay ng 
ibayong paghimok at pagpa- 
pakilos sa malawak na mama- 
mayan para sa rebolusyon ay 
dapat pag-ibayuhin ng mga 
rebolusyonaryong pwersa ang 
gawain sa hanay ng reaksyu- 
naryong hukbo. Abutin ang 
pinakamaraming karaniwang 
kawal at nakabababang upi- 
syal at hikayatin silang tali- 
kuran ang bulok na reaksyu- 
naryo at pasistang hukbo, su- 
manib sa kilusan ng mga pa- 
triyotikong sundalo at luma- 
hok o sumuporta sa rebolus- 
yonaryong kilusan. Himukin 
silang sundin ang halimbawa 
ni Lt. Crispin Tagamolila na 
tumiwalag sa Philippine Con- 
stabulary noong 1971, suma- 
nib sa Bagong Hukbong Ba- 
yan at naging bayani ng re- 
bolusyong Pilipino. 

Sa pag-igting pa ng dig- 
mang bayan, lalo pang dara- 
mi ang mga karaniwang sun- 
dalo at nakabababang upisyal 
ng AFP na lalahok at susupor- 
ta sa rebolusyonaryong paki- 
kibaka laban sa bulok na 
reaksyunaryong naghaharing 
sistema. AB 


Nilalaman 


Editoryal: Tagus-tagusan ang 
kabulukan sa AFP 

Talamak na kabukulan sa AFP 
Pagpapalusot kay Gen. Garcia 
9 na armas, nasamsam 
Pagdiriwang sa Mindoro 
Oplan Bayanihan sa SMR 

Iba pang karahasan 

Kaso ni Leonard Co 
Pandarahas at mga mina 
Pang-aabusong militar sa Panay, SMR 10 
Masaker sa Bikol 

Kontraktwalisasyon 

Wyeth-Pfizer, binatikos 

NFA at overpricing 

Pag-aalsa sa Middle East 

Balita 


O ON Aa Ah WN a 


Talamak na 
kabulukan sa AFP 


binunyag noong Enero ng da- 

ting Budget Officer ng AFP 
ang mga anomalya at sistema- 
tikong korapsyon sa loob ng 
militar, laluna sa pinakamatata- 
as na upisyal nito. Sa ginawang 
serye ng mga pagdinig ng Se- 
nado na nagsimula noong Ene- 
ro, sinabi nina Ret. Lt. Col. Ge- 
orge Rabusa at iba pang testigo 
ang nakagawian nang tradisyon 
ng pagbibigay ng “mga "pasa- 
lubong," "pabaon" at regalo sa 
mga hepe ng AFP, at mas mara- 
mi at malalaki pang sistema ng 
pangungurakot sa pondo ng 
AFP. 

Ayon kay Rabusa, isa sa mga 
tumanggap ay si dating Gen. 
Angelo Reyes. Sampung milyong 
piso ang ibinigay sa kanya bi- 
lang “pasalubong” nang hira- 
ngin siya bilang hepe. Matapos 
ito, buwan-buwan siyang tu- 
manggap ng P5 milyon o kabu- 
uang P100 milyon sa kanyang 
20 buwang pag-upo bilang he- 
pe. Limampung milyong piso 
naman ang kanyang natanggap 
bilang “pabaon” sa kanyang 
pagreretiro mula sa AFP noong 
2001. 

Isinalaysay din ni Rabusa na 
tumanggap sina Gen. Diomedio 
Villanueva at Gen. Roy Cimatu 
ng “pabaon” nang magretiro 
ang mga ito bilang hepe ng AFP. 
Aniya, P80 milyon ang napunta 
kay Cimatu at P160 milyon na- 
man kay Villanueva. 

Ayon sa isang di nagpaki- 
lalang upisyal ng AFP, mala- 
king bahagi ng mga "panrega- 
long" pera ay mula sa iligal na 
mga “kumbersyon.” Katulad ito 
ng ibinulgar noon ni Capt. 
Rene Jarque bago siya ma- 
matay noong 2005. Tinukoy ni 
Jarque na isa sa mga pinaka- 
masasahol sa "kumbersyon" at 
pangungurakot sa AFP ay si 
Maj. Gen. Carlos Garcia. 

Kabilang sa mga halimbawa 
ng “"kumbersyon" ang di 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2011 


pagkumpleto ng delivery ng 
mga kagamitang militar at 
suplay at pagpapatong sa pre- 
syo at kikbak sa mga transak- 
syon. Sa pagbili, halimbawa, 
ng AFP ng P10 milyong suplay 
ng gamot, ang kasabwat na 
suplayer ay magdedeliber la- 
mang ng P5 milyong halagang 
gamot, kahit pa ang nakasaad 
sa resibo ay P10 milyon. Ang 
sobrang P5 milyong inilabas sa 
pondo ay paghahatian ng upi- 
syal na nangasiwa sa pagbili at 
ng suplayer. May mga kaso na 
wala talagang idinedeliber na 
suplay. 

Idinetalye rin ni Rabusa ang 
mga anomalya sa pagbili ng mil- 
yun-milyong halaga ng kagami- 
tan ng AFP mula sa ibang bansa. 
Ilang halimbawa ang pagbili ng 
P200 milyong halaga ng mga 
bala para sa 105 mm howitzer 
mula sa Thailand at ang 52 mi- 
lyong halaga ng Unmanned Ae- 
rial Vehicles (UAV) mula sa Isra- 
el. 

Ayon naman sa Deputy Bud- 
get Officer na si Lt. Col. Antonio 
Lim, tuwirang nagbigay ng utos 
sina General Reyes at noo'y AFP 
Comptroller na si Gen. Jacinto 
Ligot kung papaano imamanio- 


bra ang mga transaksyon para 
makuha ang pondo. Ayon kina 
Rabusa at Lim, batbat ng mga 
katiwalian ang mga naturang 
pagbili laluna't walang upisyal 
na kontrata ang mga ito, hindi 
dumaan sa public bidding at bu- 
lok ang sinasabing “procure- 
ment system.” 

Ibulgar ni Rabusa na maging 
ang asawa at mga pamilya ng 
mga upisyal ay binibigyan ng 
“pabaon” tuwing ang mga ito'y 
mamamasyal o magliliwaliw. Ba- 
wat isa ay pinababaunan ng mi- 
nimum na P20,000 kung sa loob 
lamang ng bansa ang byahe at 
510,000 kung lalabas ng bansa. 
Kinukuha raw ang mga ito sa 
isang "slush fund" o pondong 
pantustos ng mga pribilehiyo. 
Sinabi ni Rabusa na di na niya 
mabilang ang mga pagkakata- 
ong nagbigay siya mismo ng ga- 
noong mga “pabaon” sa asawa 
ni General Reyes at sa asawa ni 
General Ligot. 

Ginagawa ring palabigasan 
ang “provisions for command- 
directed activities” (PCDA), 
pondong kontrolado ng upisina 
ng Chief of Staff. Kinukulekta 
ang pondo ng PCDA mula sa 
mga upisina ng Joint Staff ng 


Ang pagpapalusot kay General Garcia 


oong 2005, sinampahan si dating Maj. Gen. 
Carlos Garcia ng Ombudsman ng kasong pan- 


AFP. Dahil kulang pa ito, kumu- 
kuha rin mula sa pondong na- 
kalaan sa mga mayor na sangay 
ng AFP--ang Army, Navy at Air 
Force--at sa Philippine Military 
Academy, Presidential Security 
Group at AFP Medical Center. 

Nakinabang din ng milyun- 
milyon mula sa PCDA ang AFP 
Vice Chief of Staff, Deputy Chief 
of Staff, Secretary of the Joint 
Staff, Senior Military Aide ni da- 
ting presidente Gloria Macapa- 
gal-Arroyo, Military Auditor, Lia- 
ison Officer on Legislative Af- 
fairs, mga retiradong heneral, 
defense press corps, surgeon ge- 
neral, at chief nurse. Naaam- 
bunan maging ang mga har- 
dinero at iba pang tauhan ng 
militar. 

Isa pang pinagmumulan ng 
pera ang "natitipid" umano mu- 
la sa badyet na pansweldo sa 
militar. Ito ay dahil naglalaan 
ng badyet pansweldo na sobra 
sa aktwal na lakas-tauhan ng 
AFP o mga “ghost soldiers.” Ki- 
nukurakot din ang mga badyet 
para sa mga operasyong pang- 
kombat at hindi pinatawad ma- 
ging ang mga badyet para sa Ci- 
tizens Armed Force Geographical 
Unit (CAFGU). AB) 


darambong kaugnay ng pagnanakaw ng P303.27 
milyon mula sa pondo ng AFP. Si Garcia ay dating 
AFP Comptroller at may susing papel sa pagkon- 
trol ng badyet ng militar. 

Subalit hindi seryosong ipinursige ang kaso 
laban kay Garcia laluna mula nang inihalili ni Glo- 
ria Arroyo bilang Ombudsman ang kanyang mala- 
pit na alipures na si Merceditas Gutierrez. Noon 
pang 2009 ay napabalita nang niluluto na nina 
Garcia at Gutierrez ang mga paraan para mapaga- 
an ang kanyang kaso. 

Noong Disyembre 2010, upisyal nang inila- 
bas ng Office of the Ombudsman ang kasundu- 
ang plea bargain. Ayon sa kasunduan, aamin si 
Garcia sa mas magaan na kasong “tuwirang 
pagtanggap ng suhol” at ibabalik sa gubyerno 
ang halagang P135 milyon. Kapalit nito ay iba- 
basura ang mas mabigat na kasong pandaram- 
bong. 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2011 


Dahil sa ginawang pagpapagaan ng kaso, 
nakapagpyansa si Garcia at nakalabas na sa ku- 
lungan. 

Idinahilan ng Ombudsman na pumasok daw 
ito sa kasunduan dahil kulang daw ang ebidensya 


3 


sa kaso ng pandarambong. 

Kaliwa't kanang batikos ang 
sumalubong sa kasunduang ito. 
Ito rin ang nagtulak kay Heidi 
Mendoza, dating kawani ng 
Commission on Audit (COA,) na 
lumantad at matapang na ibun- 
yag ang katotohanan tungkol sa 
kaso. 

Si Mendoza ang namuno sa 
mga tagaawdit ng AFP noong 
panahong si Garcia ang Comp- 
troller ng AFP. Ayon sa kanya, 
napakarami ng ebidensyang 
magdidiin kay Garcia. Kabilang 
sa mga ito ang natuklasang 
P200 milyong tsekeng pirmado 
ni Garcia na para sa mga sunda- 
long lumahok sa programa ng 
United Nations bilang mga 
“peace-keeper.” Ang halagang 
ito ay inilipat-lipat ni Garcia sa 
mga personal niyang account sa 
iba't ibang bangko. 

Nang mapag-alaman ng UN 
ang mga anomalyang ito, hini- 
ling nitong palalimin pa ni Men- 
doza ang imbestigasyon. Pinasi- 
yasat sa kanya ang isang $5 mil- 
yon tseke na kinubra ng isang 
upisyal ng AFP sa Philippine 
Permanent Mission sa New York 
ngunit hindi nakitang pumasok 
sa anumang libro de kwenta ng 
AFP o naideposito sa anumang 
bangko. 

Nang magpursige si Mendoza 
sa pag-iimbestiga, tinanggalan 
siya ng awtorisasyon ni dating 
Commission on Audit Chairman 
Guillermo (Carague. Sinabi pa 
raw ni Carague na lima pang 
upisyal na nakatataas sa kanya 
ang binabayaran ni Garcia. Hin- 
di na rin siya pinaghanda ng 
ulat at ipinabalik sa kanya lahat 
ng mga dokumentong hawak ni- 
ya. 

Bago ang lahat ng ito, sina- 
bihan na si Mendoza na tuma- 
wag daw ang Malacafiang na 
“magdahan-dahan” ang COA sa 
pag-iimbestiga dahil posible 
raw maapektuhan ang “pam- 
bansang seguridad.” 

Nagbitiw si Mendoza sa COA 
dahil hindi na niya masikmura 
ang lahat ng ito. AB 


4 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Ty 


9 armas, nasamsam 
sa ambus sa Cagayan 
at Agusan del Sur 


sibang inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Agu- 


Ç: na armas ang nasamsam mula sa mga taktikal na open- 


san del Sur at Cagayan. Siyam na elemento ng kaaway ang 
napatay at 11 ang nasugatan sa mga labanang ito. Isang pulis 


din ang nabihag. 


Sa Agusan del Sur, inatake 
nitong Pebrero 1 ng isang 
yunit sa ilalim ng Conrado 
Heredia Command ng BHB 
ang isang outpost ng 1403rd 
Police Provincial Mobile 
Group sa Pulang Lupa, Tren- 
to. Kasama ng mga pulis sa 
outpost ang mga elemento ng 
private army ni Agusan del 
Sur Gov. Adolph Edward “Ed- 
die Bong” Plaza. Nasamsam 
dito ng BHB ang dalawang 
ripleng M16, isang shotgun 
at isang kal .45 na pistola. 

Napatay din ang dalawang 
myembro ng pribadong hukbo 
ni Plaza. Samantala, nadakip si 
P03 Jorge Sabatin matapos si- 
ya sumurender sa BHB. Nagta- 


Kurakot ni Garcia 


mo siya ng di malubhang sugat 
sa kanyang kanang paa at gi- 
namot siya ng mga gerilyang 
medik. Kasalukuyang iniimbes- 
tigahan kung sangkot siya sa 
anumang seryosong krimen la- 
ban sa mamamayan at rebolu- 
syonaryong kilusan. 

Taliwas sa sinasabi ng mili- 
tar at pulisya na tsekpoynt ng 
DENR Bantay Kalikasan ang 
inatakeng outpost, gawain ng 
mga pulis at armadong tauhan 
ni Plaza rito ang mangikil ng 
di bababa sa P1,000 sa bawat 
trak ng troso na dumadaan. 
Biktima nila kapwa ang mga li- 
gal at iligal na magtotroso. Ta- 


“Armas...,” sundan sa pahina 5 


Ang deklaradong yaman ni General Garcia ay umaabot la- 
mang sa P2 milyon. Kaya naman “hindi maipaliwanag” kung 
saan nanggaling ang sumusunod: 

e $100,000 (o P5 milyon) na tinangkang ipuslit ng 
kanyang mga anak sa US noong 2003. Bago ito, ligal na naka- 
pagpapasok sa US ng tig-5100,000 sina Garcia at asawa ni- 


yang si Clarita. 


e Malalaking bahay, apartment at dalawang mamahaling 
condominium sa US, na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 
mahigit 5750,000 (P37.5 milyon). 

e Halos 5800,000 (P40 milyon) na halaga ng salapi na 


nailagak na roon ng pamilya. 


e Mahigit 5100,000 deposito sa isang lokal na bangko sa 
Pilipinas at P12 milyon sa bangko ng AFP at PNP. 

e Dalawang malalaking agricorporation, ang IJT Mango 
Orchard Inc. at IJT Katamnan Corp. na kumikita ng mahigit 
P300,000 taun-taon, mga lupain at mga mamahaling bahay sa 
iba't ibang subdibisyon sa bansa. 

e Walong mamahaling sasakyan. 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2011 


liwas din sa propaganda ng 
militar, walang kinalaman 
ang mga pulis at armadong 
tauhan ni Plaza sa pagbibi- 
gay ng ayuda sa mga nasa- 
lanta ng baha sa lugar. 

Sa Cagayan, apat na rip- 
leng M16 at isang kalibre .38 
na rebolber ang nasamsam 
ng mga gerilya ng Danilo Ben 
Command ng BHB nang am- 
busin nila ang isang grupo 
ng mga pulis sa Barangay Il- 
luro Sur, Rizal, Cagayan ni- 
tong Enero 23. 

Limang pulis ang napa- 
tay at dalawa ang nasuga- 
tan sa pananambang. Ang 
mga napatay ay sina 
P/Insp. Antonino Rueco, 
SP02 Mary Ann Rueco, P02 
Herminio Rueco, P02 Jose 
Baquiran at P01 Joven Ji- 


menez. Nasugatan sina 
SP04 Elison Lacua at P01 
Valiant Bustamante. JABI 


MGA ULAT KORESPONSAL FX 
Pagdiriwang ng ika-42 
anibersaryo ng PK 


sa Mindoro 


ama-samang ipinagdiwang 
SE mga upisyal at mandi- 

rigma ng Bagong Hukbong 
Bayan (BHB), mga pamilya nila, 
mga kasapi ng Partido sa lokali- 
dad at rebolusyonaryong baseng 
masa ang ika-42 anibersaryo ng 
pagkakatatag ng Partido Komu- 
nista ng Pilipinas-Marxista-Le- 
ninista-Maoista (PKP-MLM) sa 
interyor ng katimugang bahagi 
ng Occidental Mindoro. 

Ayon kay Ka Higom Mara- 
gang, tagapagsalita ng Lucio de 
Guzman Command ng BHB sa 
Mindoro, umabot sa 250 magsa- 
saka at mga alyado ang dumalo 
sa dalawang magkasunod na 


3 CAFGU, patay sa sapper operation sa Quezon 


aglunsad ng sapper operation ang isang yunit ng Bagong 
Hukbong Bayan sa ilalim ng Apolonio Mendoza Command 
(BHB-Quezon) laban sa isang detatsment ng Citizens Armed 
Force Geographical Unit (CAFGU) sa Barangay Sumalang, Lo- 


pez, Quezon noong Enero 16. 


Kalilipas lamang ang ha- 
tinggabi nang isagawa ang 
mapangahas na atakeng ito 
ng mga Pulang mandirigma 
gamit ang command-detona- 
ted explosive (CDX). Hindi ba- 
baba sa tatlong elemento ng 
CAFGU ang agad na napatay 
at maraming iba pa ang nasu- 
gatan. Nawasak din ang tat- 
long kubo. 

Ang detatsment ng CAFGU 
ay nasa ilalim ng 59th IB ng 
Philippine Army. 

Samantala, napatay sa 
isang ambus si P03 Diosdado 
Corilla na isinagawa ng isang 
yunit ng BHB nitong Enero 
30 sa Barangay Balubad, Ati- 
monan, Quezon. Si Corilla, na 
nakatalaga sa PNP ng Atimo- 
nan ay abusadong pulis na 
nambibiktima ng mga inosen- 
teng mamamayan ng bayang 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2011 


ito. Matagal nang humihingi 
ng hustisya ang mamamayan 
ng Atimonan sa mga krimen 
ni Corilla. 

Isang espesyal na komite 
ang binuo ng lokal na rebolu- 
syonaryong pamahalaan para 
mag-imbestiga sa mga kaso 
laban kay Corilla. Nakumpir- 
ma na ang upisyal ng pulis ay 
responsable sa pagpatay no- 
ong Nobyembre 13, 2010 kay 
Helario Pantoja, isang mag- 
sasaka at partaym na traysi- 
kel drayber. Binaril siya ni 
Corilla sa Barangay Tagbakin, 
Atimonan sa akusasyong isa 
siyang kasapi ng BHB. 

Responsable rin si Corilla 
sa pagpatay noong Disyembre 
8 sa aktibistang si Ryan Pe- 
rifina, 17-taong gulang na 
estudyante sa hayskul ng Le- 
on Guinto Memorial College.[B 


| 


| 
i 


i 


E l 


pagdaraos ng anibersaryo noong 
Disyembre 25 at 28. Mainit na 
nagsalu-salo sa inihandang 
tanghalian at meryenda ang 
mga Pulang madirigma at masa. 

Ang mga pangkulturang pag- 
tatanghal ay nakasentro sa ka- 
saysayan ng pagtatatag ng mga 
larangang gerilya sa isla na ki- 
natampukan ng pakikibaka ng 
mga Mangyan at setler laban sa 
malakihang pastuhan noong de- 
kada 1980. Sinariwa rin ang 
magiting na pagharap sa kontra- 
rebolusyonaryong kampanyang 
terorista ng nagdaang mga rehi- 
men, lalo na sa panahon ng pa- 
nanalasa ni Gen. Jovito Palpa- 
ran at ng Oplan Bantay Laya 
(OBL 1 at 2). 

Matingkad din sa programa 
ng pagdiriwang ang mga kinaka- 
harap na hamon at ang kasa- 
lukuyang kampanya laban sa da- 
yuhan, malalaki at mapaminsa- 
lang pagmimina at militarisa- 
syon sa balangkas ng bagong 
kontra-rebolusyonaryong kam- 
panya—ang Oplan Bayanihan. 

Masigla ang paglahok ng 
mga kasama at masa sa pang- 
kulturang pagtatanghal. Sa pa- 
mamagitan ng mga talumpati at 
malikhaing paglalapat ng mga 
karanasan at adhikain ng mga 
katutubong anakpawis, mala- 
man ang pagpapalitan ng mga 
karanasan tungkol sa mga pang- 
aabusong militar sa mga katutu- 
bo. Tinalakay din ang panganib 
ng mga nakaambang malawa- 
kang operasyon ng kumpanya sa 
pagmimina. 


ia 


Sinariwa naman sa mga ka- 
bataang katutubo ang pakiki- 
baka at pagtagumpay ng kani- 
lang mga magulang laban sa 
mga pastuhan. Dumagundong 
sa kabundukan ang islogang 
“Nagtagumpay laban sa pastu- 
han noon, magtatagumpay la- 
ban sa mina ngayon!” 

Kinundena rin sa mga pag- 
diriwang ang ginawang pagla- 
bag ng 80th IB sa tigil-putu- 
kan. Pataksil na inatake ng 
mga pasistang tropa ng reak- 
syunaryong gubyerno ang 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Oplan Bayanihan sa SMR, 
sinalubong ng mga opensiba 


inatagurian ngayon ng Armed Forces of the Philippines (AFP) 
Tr “peace and development teams” o mga PDT ang mga gru- 

po ng sundalong naglulunsad ng operasyong militar sa kana- 
yunan. Ngunit tulad ng inaasahan, taliwas sa bagong katawagan 
ang asal ng mga sundalo. Patuloy ang brutal na pananalasa ng AFP 
sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa Southern Mindanao Region, hindi 
pinalampas ng Pulang hukbo ang pagkakataon para bigwasan ang 
mga abusadong tropa ng AFP. 


isang yunit ng BHB na nagga- 
gawaing masa sa Sityo Upper 
Balading, Barangay Bayotbot, 
San Jose, Occidental Mindoro 
noong hatinggabi ng Disyem- 
bre 23. Napatay ng mga ele- 
mento ng 80th IB at CAFGU 
ang isang kabataang mangga- 
gawang pangkultura na dapat 
sana'y kalahok sa pagdiriwang 
ng anibersaryo. 

Katuwang ang iba pang yu- 
nit ng BHB, milisyang bayan 
at masa, ligtas at masayang 
naidaos ang pagdiriwang ng 
anibersaryo. AB 


Klinikang bayan, 


Ala-una ng madaling-araw 
noong Enero 10 nang lumusob 
ang 400 sundalo, pulis, CAFGU 
at paramilitar mula sa pinagsa- 
nib na 69th IB, 72nd IB, Speci- 
al Action Force-PNP at paramili- 
tar na Bahani Long Range Plato- 
on (BLRP) sa Barangay Lumiad 
at Mapula sa Paquibato. Tinutu- 
gis nila ang yunit ng BHB na si- 
nasabi nilang nasa lugar. Nang 
wala silang makitang mga geri- 
lya, hinuli nila ang ilang resi- 
dente at pinagbintangang mga 
kasapi ng BHB. Nagbanta ang 
mga pwersa ng BLRP na papata- 


inilunsad ng BHB sa Bicol 


Mas" 700 mahihirap na mamamayan sa Bicol ang nabiya- 
yaan ng libreng serbisyong medikal at dental ng mga me- 
dik ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at iba pang mga rebo- 
lusyonaryong pwersa nang maglunsad ito kamakailan ng Klini- 
kang Bayan at iba pang serbisyong pagkagalingan. 

Ayon sa kalatas ni Ka Greg Bañares, tagapagsalita ng Na- 
tional Democratic Front-Bicol, matagal nang idinadaing ng 
mamamayan ang iba't ibang karamdaman. Ang problema'y inu- 
til ang reaksyunaryong gubyerno na tugunan ang batayang 


pangangailangang pangkalusugan ng mamamayan. Lalong pi- 
nalala ito ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at pagguho ng 
lupa na nagbunsod ng taggutom dahil sa pagkasira ng mara- 
ming pananim. 

Kabilang sa tulong ng rebolusyonaryong gubyerno sa mga 
lugar na ito ang pagbibigay ng relief goods, mga binhi, tilapia 


fingerlings at iba pa. 


Kakabit nito ang pag-oorganisa, 


edukasyon at pagmomobilisa sa mamamayan para sa sama- 
samang pagkilos laban sa kahirapan. Bahagi ito ng programa 
ng Demokratikong Gubyernong Bayan para sa pagpapaunlad 
ng ekonomya at masinop na paghahatid ng mga batayang ser- 
bisyo hindi lamang sa panahon ng kalamidad. AB 


yin ang mga hinuli. Ininteroga 
ang mga sibilyan. Tatlong bahay 
ang hinalughog ng mga merse- 
naryo. Sinira nila ang mga pag- 
aari ng mga residente at nina- 
kaw naman ang iba. 

Alas-5:30 ng hapon, pinasa- 
bugan ng command-detonated na 
bomba ng isang sapper team ng 
Amoran Saripada Command ng 
BHB (ASC-BHB) ang mga nag- 
ooperasyong tropa sa Sityo 
Riverside, Barangay Lumiad. Pag- 
katapos nito, pinaputukan sila 
ng mga gerilya. 

Patuloy na umaksyon ang 
BHB laban sa brutalidad ng ka- 
away. Bukod sa opensiba noong 
Enero 10, hinaras ng isang tim 
ng ASC-BHB ang 69th IB-AFP- 
CAFGU Patrol Base sa Barangay 
Paradise Embac. 

Noong Enero 18, alas-3 ng 
madaling araw, inambus ng 
isang iskwad kumando ng 1st 
Pulang Bagani Company ang 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2011 


nag-ooperasyong militar, pulis 
at BLRP sa Purok New Guinoba- 
tan, Barangay Paquibato Proper. 
Apat ang napatay (tatlong sun- 
dalo at isang paramilitar) ha- 
bang siyam ang nasugatan (li- 
mang pulis at apat na sundalo). 

Kabilang sa iba pang mga kri- 
men ng militar, pulisya at para- 
militar sa lugar ang sumusunod: 

1) Pwersahang pag-aarmas 
sa mga residente ng Sityo Dami- 
lag sa Barangay Mapula para la- 
banan ang BHB; 

2) Pag-utos sa isang upisyal 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


ng Barangay Paradise na banta- 
an ang mga residente na bo- 
bombahin ng militar ang Purok 
New Guinobatan at Barangay 
Manipis; 

3) Pagbabanta at pananakot 
sa mga residente ng Paquibato 
simula Enero 13. Dahil sa pana- 
nakot, hindi makapagsaka ang 
mga residente. Pinaputukan ng 
mga tropa ng 69th IB ang isang 
magsasaka na kumukuha la- 
mang ng kaymito sa kanyang 
bakuran. 

4) Pagbugbog sa magsasa- 


Pasismong nagpanibagong-bihis 
Oplan Bayanihan sa Southern 
Mindanao at Cagayan Valley 


j sa ipinangangalandakan ng rehimeng Aquino at ng AFP 
na igagalang na sa ilalim ng Oplan Bayanihan ang karapatang- 
tao, patuloy ang pagdating ng mga ulat ng karahasang militar sa 
Ang Bayan. Sumusunod ang pinakahuling mga kasong nakalap ng 


AB: 

Sa Tagum City, sumugod no- 
ong Enero 11 ang anim na sun- 
dalo ng 69th IB na naka-full 
combat gear sa upisina ng Sil- 
dap. Ang Sildap ay organisa- 
syong nagsasagawa ng mga 
proyekto para sa kapakanan ng 
mga Lumad sa Compostela Val- 
ley, Davao del Norte at iba pang 
lugar na hindi naaabot ng serbi- 
syo ng gubyerno. Ininteroga ng 
mga sundalo ang mga istap sa 
upisina hinggil sa kanilang or- 
ganisasyon at sa mga 
myembro nito. Pinagbi- 
bintangan silang taga- 


dingding ng upisina. Pinunta- 
han din ng mga sundalo ang ba- 

hay ng isang istap ng Sildap. 
Sa Jones, Isabela, pinagtata- 
nong noong Enero 10 ng apat na 
sundalong nagpapanggap na 
mga Pulang gerilya ang 12 mag- 
sasakang nagtatrabaho sa kani- 
lang sakahan kung nasaan daw 
ang yunit ng BHB dahil napahi- 
walay umano sila sa 

kani- 


suporta ng BHB. Inamin A i 


ng 69th IB na ang insi- 
denteng ito ay bahagi ng “pe- 
ace and development out- 
reach program” ng Oplan 
Bayanihan. 

Nauna nang pinuntahan 
ng mga sundalo ang upisi- 
na ng Sildap noong Di- 
syembre 11 at 14, 2010. 
Nilitratuhan nila ang mga 
nakadikit na poster sa 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2011 


na 


kang si 
Enero 21. 
Ayon kay Ka Simon Santiago, 
direktor sa pulitika ng BHB- 
Southern Mindanao, “Ang serye 
ng mapamarusang aksyong mili- 
tar ng BHB ay magsisilbing ba- 
bala sa mapang-abusong tropa 
at sa ilang lider ng tribo na na- 
kikipagtulungan sa 10th ID la- 
ban sa mamamayan. Tulad ng 
nabigong Oplan Bantay Laya, 
mabibigo rin ang Oplan Bayani- 
han na pigilan ang pagsulong 
ng digmang bayan.” AB 


Oming Tiokas noong 


lang mga kasamahan. Sinabi ng 
mga magsasaka na wala silang 
nakita. Nanatili pa rin ang mga 
nagpapanggap na sundalo at ki- 
nunan ng bidyo ng isa sa kanila 
ang apat sa mga magsasaka. Na- 
kita kalaunan ng mga magsasa- 
ka ang apat na impostor na ka- 
sa-kasama na ng mga uniporma- 
dong sundalo. 

Bago ito, noong Enero 7 ay 
pilit ding pinatuturo ng 20 sun- 
dalong nagpanggap na mga ge- 
rilya ng BHB kay Marjun Dacuso, 
29, kung saan daw ipinagdiwang 
ang anibersaryo ng Partido. 
Nang sabihin ni Dacuso na hin- 
di niya alam, pinagbantaan si- 
yang sasaktan ng isa sa mga 
sundalo. Hinalughog ng militar 
ang bahay ni Dacuso at ng ka- 
nyang kapatid na si Marvin. 

Nagsaing ang mga sundalo 

mula sa bigas ng mag-anak. 

Di pa nagkasya, sinira ng 

mga sundalo ang mga pana- 
nim ng pamilya Dacuso. 

Isang araw bago ang insi- 
denteng ito, dalawa pang re- 
sidente ng Jones ang pinag- 
malupitan ng militar. Sinampal 
ng mga sundalong nagpapang- 
gap na Pulang gerilya sina Re- 
ne Dumalawon, 24 anyos at Ro- 
nald Agustin, 22 anyos nang wa- 
la silang maibigay na imporma- 
syon hinggil sa itinatanong ng 
mga sundalo na kampo ng BHB. 


PIE PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Militar, sinampahan 
ng kasong murder 
sa pagkamatay ni Leonard Co 


ang mga pamilya nina Leonard Co, Sofronio Cortez at Julio 


Nita mo ng kasong murder laban sa 38 sundalo ng 19th IB 


Borromeo, o ang tinaguriang “Kananga 3.” Napatay sila nang 
paputukan sila ng mga elemento ng 19th IB habang nananaliksik 
sa kagubatan ng Kananga, Leyte noong Nobyembre 15. Ipinagpipi- 
litan ng militar na ang mga biktima ay napatay sa pakikipagpali- 
tan nila ng putok sa Bagong Hukong Bayan (BHB). 


Nagpasya ang mga pamilya 
ng Kananga 3 na kasuhan ang 
mga sundalo matapos pawalang- 
sala ang 19th IB ng isang task 
force na binuo ng Department of 
Justice (DOJ) para imbestiga- 
han ang pangyayari. 

Ayon sa ulat ng DOJ Task 
Force na lumabas noong Enero 
7, hindi raw tumugma sa alin- 
mang baril na isinumite sa kani- 
la ng 19th IB ang mga bala na 
nakuha sa mga bangkay ng bik- 
tima at mga basyo sa lugar na 
pinangyarihan ng pamamaril. 

Kinatigan din ng task force 
ang bersyon ng 19th IB na nag- 
karoon din daw ng palitan ng 
putok at ang balang nakapatay 
daw kina Co ay nagmula sa di- 
reksyon na pinupwestuhan um- 
ano noon ng BHB. 

Pinakakasuhan din ng DOJ 
Task Force ang Energy Develop- 
ment Corporation dahil ito raw 
ang responsable sa aktibidad ni- 
na Co at naging pabaya raw ang 
kumpanya. 

Tinawag ng AGHAM (Taga- 
pagtaguyod ng Syensya at Tek- 
nolohiya para sa Mamamayan) 
na pananakip o whitewash ang 
resulta ng imbestigasyon ng 
DOJ Task Force. Ang AGHAM is 
isa sa mga convenor ng Justice 
for Leonardo Co Movement. 

Ayon sa ginawang fact-find- 
ing mission ng AGHAM at iba 
pang mga grupo, lumalabas na 
hindi napatay sa palitan ng 
putok sina Co at sa halip ay sila 
talaga ang target ng militar. 


8 


Hindi rin binigyang-halaga ng 
DOJ Task Force ang testimonya 
ng mga saksi at kasama nina Co 
na sina Policarpio Balute at 
Roniho Gibe na nakakita ng ak- 
twal na pamamaril ng mga sun- 
dalo. Ayon sa dalawang saksi, 
wala naman daw ibang tao sa 
gubat noong panahong iyon at 
ang pamamaril ay nanggaling 
lamang sa isang direksyon. 

Dagdag pa ng AGHAM, naka- 
pagtataka kung bakit siyam na 
armas lamang ang isinuko ng 
19th IB para suriin, gayong ha- 
los 40 sundalo ang naglunsad 
ng operasyon. Hindi rin kinonsi- 
dera ng task force ang napakara- 
ming tama ng bala sa mga puno 
na nagmula sa pinupwestuhan 
ng militar. 

Pinabulaanan din ng AGHAM 
ang sinasabi ng DOJ Task Force 
na may tatlong balang nangga- 
ling sa mas mababang lugar at 
ang mga ito ang tumama sa mga 
napatay. Ayon sa AGHAM, sina 
Co ay nasa halos pinakamababa 
nang pwesto sa lugar. Dagdag 
pa rito, ang mga nakalantad sa 
sinasabi ng task force na pi- 
nanggalingan ng mga balang 
pumatay sa mga biktima ang 
siyang nakaligtas. Ang kongklu- 
syon ng DOJ Task Force, kung 
gayon, ay kabaligtaran ng ak- 
twal na mga pangyayari. 

Wala ring anumang banggit 
ang task force sa pananagutan 
ng mga sundalo nang hindi nila 
agad bigyan ng atensyong medi- 
kal si Borromeo na tinamaan sa 


Leonard Co 
dibdib at tuluyang namatay ba- 
go makarating sa pagamutan. Sa 
halip, mahabang oras ang ginu- 
gol ng mga pwersa ng 19th IB 
sa pag-uusisa at pag-iinteroga 
sa mga naabutan pa nilang bu- 
hay. 

Maging ang ilang mga eks- 
perto sa syensya katulad ni Dr. 
Raquel Fortun, isang forensic 
pathologist o dalubhasa sa pag- 
susuri sa dahilan ng pagkamatay 
ay nagsasabi na imposibleng 
hindi man lamang natamaan ng 
mga pwersa ng 19th IB ang gru- 
po nina Co gayong halos 250 
bala ang pinaputok ng mga sun- 
dalo. Sinuportahan din niya ang 
pagtingin ng AGHAM na dapat 
suriin ang lahat ng armas na gi- 
namit. 

Nagtungo ang pamilya ni Co 
sa DOJ upang mag-apela na mu- 
ling pag-aralan ang kaso. Ayon 
kay Atty. Evalyn Ursua, abugado 
ng pamilya Co, hihilingin nila 
na pawalambisa ang naunang 
imbestigasyon ng DOJ Task 
Force. Matibay ang kanilang ebi- 
densya na walang naganap na 
labanan, batay na rin sa sinum- 
paang salaysay ng mga nakalig- 
tas na kasama nina Co. 

Positibo naman ang sagot ni 
DOJ Sec. Leila De Lima na mag- 
bubuo ng bagong grupo para 
muling pag-aralan nang maige 
ang kaso ng pagkamatay ng Ka- 
nanga 3. [AB] 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2011 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Pandarahas at panggigipit 
ng malalaking kumpanya 
sa pagmimina 


inaslang si Dr. Gerardo "Gerry" Ortega, 47, isang beterinaryo 
(duktor ng mga hayop), anchorman ng isang programa sa 
DWAR Palawan at tagapagtaguyod ng kalikasan laban sa ma- 
paminsalang malalaking pagmimina. Si Ortega ay binaril sa ulo ha- 
bang namimili sa isang tindahan ng ukay-ukay sa Puerto Princesa 
City noong Enero 24. Siya ay masugid na kritiko ng mga tiwaling 
pulitiko sa prubinsya na nasa likod din ng iligal na pagmimina sa 


lalawigan. 


Apat na sa mga salarin ang 
nasa kamay ng pulisya: Ang 
kagyat na nadakip habang tu- 
matakbo mula sa pinangyarihan 
ng krimen, dalawa pang naituro 
niyang kasabwat at isa pang 
sumuko at umamin sa pagkaka- 
sala at nagturo rin sa nag-utos 
sa kanila. Ayon sa dalawang sa- 
larin, kinontrata silang patayin 
si Ortega sa halagang P150,000. 
Natumbok sa panimulang imbes- 
tigasyon na ang baril na ginamit 
sa krimen ay pag-aari ng abuga- 
do at provincial adminstrator ng 
isang dating gubernador na ma- 
dalas batikusin ni Ortega hinggil 
sa iligal na pagmimina at mga 
anomalya sa paggamit ng ki- 
ta mula sa Malampaya Nat- 
ural Gas Project. 

Si Ortega ay aktibo sa 
Kilusan Love Malampaya 
(KLM) na may layong usi- 
gin ang kinahantungan ng 
mga pondo mula sa 
Malampaya Natural Gas 
Project at mabigyan ng 
makatarungang bahagi 
ang “mamamayan ng 
Palawan mula sa kita ni- 
to. Batay sa Local 
Government Code, 
40% ng kita nito ay 
dapat mapakinaba- 
ngan ng mamamayan 
ng lalawigan. Umaa- 
bot sa P20 milyon 
ang tinatayang hala- 
ga ng ninakaw mula sa 
pondo. Binuo ni Ortega 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2011 


ang kaso laban sa gubyernong 
pamprubinsya ng Palawan hing- 
gil sa tiwaling paggamit ng pon- 
do mula sa bilyun-bilyong pi- 
song royalties ng Malampaya. 
Nakatakdang umarangkada ang 
kasong ito nang siya ay pasla- 
ngin. 

Panggigipit sa Cagayan. Gi- 
nigipit ni Mayor Carlito Pen- 
tecostes Jr. ng Gonzaga, Ca- 
gayan ang mga upisyal ng Bara- 
ngay Calayan para pumirma sila 
sa isang kasulatan na mag-een- 
dorso sa operasyon ng Huan Xia 
Corporation, na magmimina ng 
magnetite sa lugar. Noong Enero 
8, nakipagpulong si Pen- 
tecostes sa mga upisyal 
ng barangay kasama 
ang isang platun 
ng 17th IB. Sa 


na 


na pinapipirma ang mga upisyal 
sa kasulatang inihanda ni Pen- 
tecostes. Binansagang tagasup- 
orta ng BHB ang mga upisyal na 
agad tumangging pumirma. Na- 
ulit ito noong Enero 12 sa isang 
pulong na tinawag ni Pentecos- 
tes kung saan naroroon uli ang 
mga sundalo ng 17th IB. 

Plano ng Huan Xia Corporati- 
on na palitan ang Unimaster 
Conglomeration Incorporated 
(UCI) sa pagmimina ng magne- 
tite sa lugar. Napilitang tumigil 
ang UCI sa pagmimina nang pa- 
rusahan ito ng Henry Abraham 
Command ng BHB noong Di- 
syembre 2. Sinunog ng mga Pu- 
lang gerilya ang mga kagamitan 
sa pag-quarry ng kumpanya na 
umaabot sa P10 milyon ang ha- 
laga. Dinisarmahan din ng BHB 
ang mga bantay ng kumpanya. 

Mahigpit na sinusuportahan 
ng mga lokal na upisyal ng Ca- 
gayan na kaalyado ng dinasti- 
yang Enrile ang mapaminsalang 
dayuhang mga kumpanya sa 
pagmimina sa prubinsya. Nagsi- 
silbi namang pangunahing 
pwersang panseguridad ng mga 
korap na upisyal ang 17th IB at 
ang pulisya na nagsasagawa ng 
mga operasyong militar at 
nanghaharas ng mga lider-mag- 
sasaka. 

Mula 2006 ay tuluy-tuloy 
ang mga aksyong protesta ng 
mamamayan ng Cagayan laban 
sa UCI. Ang pagminina ng mag- 
netite sa lugar ay nagresulta sa 
pagkawasak ng mga sakahan at 
irigasyon. Nagresulta rin ito sa 
polusyon ng Wangag River na 
dating itinuturing na pina- 
kamalinis na ilog sa 
buong bansa. Ang 
kampanya laban sa 
imperyalistang pag- 
mimina sa bayan ng 
Gonzaga ay kumalat na 
sa mga kalapit na ba- 
yan ng Aparri, Buguey, 
Camalaniugan, Lallo at Sta. 
Ana na winawasak din ng pag- 
mimina. ABI 


9 


sla PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Pang-aabusong militar 
laban sa mga bata 


atlong matitingkad na kaso ng pang-aabusong militar sa mga 
menor de edad ang nakalap ng Ang Bayan. 


Sa Iloilo, isang 14-anyos na 
batang babae ang na-trauma da- 
hil sa terorismo ng mga elemen- 
to ng 61st IB. Ang bata ay isa sa 
limang anak na babae nina Ma- 
nuelito at Annabelle Lorena, 
mga residente ng Barangay Bi- 
nolosan Grande, Calinog, Iloilo. 

Nangyari ang insidente no- 
ong Enero 5 ng hapon nang li- 
mang sundalo ng 61st IB kasa- 
ma ang apat na elemento ng 
CAFGU ang pumasok sa bahay ng 
mga Loreno dahil sa paghaha- 
nap umano nila ng mga kasapi 
ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB). 

Ayon kay Annabelle, 31 
anyos, kasama niya noon ang 
kanilang limang anak na babae 
na edad 2, 5, 7, 9 at 14 anyos. 
Wala ang kanyang asawa dahil 
nagtitinda ito ng saging sa ka- 
tabing bayan ng Lambunao. 
Bandang alas-12:20 ng hapon 
nang ang mga sundalo sa pamu- 
muno ng isang nagngangalang 
Opefia ay lumapit sa kanilang 
bahay at nagtatanong tungkol 
sa mga rebelde. Nagbabayo sila 
noon ng nilagang saging nang 


sidenteng iyon ay nagkaroon na 
ng masasamang panaginip at 
hindi na normal ang naging pag- 
kilos ng 14 anyos na bata. Min- 
san ay tinalian niya ang dala- 
wang kamay ng kanyang kapatid. 
Ayon sa sertipikong medikal ng 
Dr. Ricardo S. Provido Sr. Memo- 
rial District Hospital noong Ene- 
ro 14, ang pasyente ay dumara- 
nas ng “anxiety reaction”. 

Sa Davao (City, isang 17-ta- 
ong gulang na babae ang patu- 
loy na ginagamit ng 10th ID sa 
paninira nito sa BHB. 

Buong kasinungalingang si- 
nasabi ng 10th ID na tumakas sa 
BHB at sumuko sa kanila ang 17- 
taong gulang na si “Amanda” (di 


#1) tunay na pangalan) noong Se- 


dalawang sundalo ang pumasok 
sa kanilang pintuan at nanutok 
ng mga baril sa kanyang pamil- 
ya. 

Sinabihan sila ng isa sa mga 
sundalo na huwag kikilos at 
kung hindi ay babarilin niya si- 
la. Natakot ang 14-taong anak 
na babae nang makita niyang sa 
kanyang ulo nakatutok ang bu- 
nganga ng riple. Tumakbo siya 
at bumangga sa dingding ng ka- 
nilang bahay. Nagsiiyakan na- 
man ang kanyang nakababatang 
mga kapatid. 

Mula nang mangyari ang in- 


Masaker sa Bicol, kinundena ng NDF 


ariing kinundena ng National Democratic Front-Bicol ang 
karumal-dumal na pagmasaker sa limang sibilyan sa 
Barangay Villadima, Libmanan, Camarines Sur noong Pebrero 
4 ng gabi. Walang pakundagan silang pinababaril ng naka- 
bonnet na mga armado. Batay sa panimulang ulat, nakilala 
ang mga biktima na sina Federico Bico, Christian Bico, Chris- 


tine Ramier, Armando Queto at Tiola Borral. Tatlo pang 
sibilyan ang nasugatan. 

Kasabay nito, kinundena ng NDF ang walang batayang 
paratang ng 9th ID ng Philippine Army na nagsasangkot sa 
BHB sa naturang krimen. Ani Ka Greg Bañares, tagapagsalita 
ng NDF-Bicol, tanging ang mga armadong pwersa ng estado 
tulad ng AFP-PNP-CAFGU ang may tapang ng sikmurang gu- 


mawa ng ganitong krimen. 


10 


AB 


tyembre 14. 

Ang totoo, si “Amanda,” na 
residente ng Escandor, Baraca- 
tan, Toril District sa Davao City 
ay malisyosong ginamit na “as- 
set” ng militar laban sa BHB. 
Biktima siya ng panggagahasa 
at pang-aabusong sekswal ng 
isang sundalong manliligaw mu- 
la sa 84th IB sa ilalim ng 10th 
ID. Nang pumunta ang dalaga sa 
detatsment sa pakiusap ng sun- 
dalo, doon na siya pinwersang 
paamining kasapi siya ng BHB. 

Noong kalagitnaan ng 2010, 
nagsagawa ng agresibong mga 
operasyong militar sa lugar ng 
pamilya ni “Amanda” ang 84th 
IB. Sa mga operasyong iyon, hi- 
naras ang mga residente sa pa- 
mamagitan ng mga mapanakot 
na sensus at mga akusasyong 
mga kasapi o lider sila ng BHB. 

Sa Compostela Valley, idine- 
tine naman ng mga sundalo ng 
25th IB noon ding Setyembre 
ang 13 kababaihang magsasaka, 
kabilang ang 13- at 14-taong 
gulang na mga dalagita at isang 
65 anyos na lola. Pinagbinta- 
ngan silang mga kasapi ng BHB. 
Apat na araw ang dalawang me- 
nor de edad sa kulungan sa Mon- 
kayo kasama ng iba pang mga 
detenido hanggang sa kunin sila 
ng DSWD. [AB 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2011 


Kontraktwalisasyon: 
Salot sa mga manggagawa 


publiko nang mamatay ang sampung manggagawa sa 


He lamang mga lasog-lasog na bangkay ang bumulagta sa 


construction site ng Eton Residences sa Makati City noong 
Enero 27. Bumulagta rin ang tindi ng pagsasamantala sa kanila at 
mga katulad nilang kontraktwal na manggagawa. 


Mababang sahod, kawalan ng 
mga benepisyo, kawalan ng ka- 
tiyakan sa trabaho, at kawalan 
ng tulong kapwa mula sa kani- 
lang mga amo at Department of 
Labor and Employment--ito at 
higit pa ang naungkat sa mala- 
gim na trahedya. Nabunyag din 
na hindi sumunod sa mga regu- 
lasyon na nagtitiyak sa kalusu- 
gan at kaligtasan ng mga mang- 
gagawa ang subkontraktor ng 
Eton Residences. 

Naglalagay noon ng salamin 
ang mga manggagawa sa ika-32 
palapag ng ginagawa nilang ma- 
mahaling gusali nang bumagsak 
ang gondola na sinasakyan nila 


patungong ika-pitong palapag. 
Sampu ang agad na namatay at 
bali-bali ang buto ng nag-iisang 
nabuhay. Lahat sila ay mga 
manggagawang kinontrata ng 
Arlo Aluminum and Glass Inc. 
(ALGI), subkontraktor ng Eton 
Properties. Ang Eton Properties 
ay isa sa mga kumpanyang na- 
kapailalim sa grupo ng mga 
kumpanya ni Lucio Tan, isa sa 
pinakamayayamang negosyante 
sa Pilipinas. 

Sumasahod lamang ang mga 
manggagawa ng ALGI ng P260 
kada araw, gayong P402 na ang 
itinakdang minimum na sahod 
para sa Metro Manila. Wala si- 


Harasment ng maneydsment 
ng Wyeth-Pfizer, binatikos ng unyon 


Ko ng Wyeth-Pfizer Philippines Progressive Work- 
ers Union (WPPPWU-DFA-KMU) ang higanteng kumpanya 


ng gamot na Wyeth-Pfizer Philippines sa patuloy nitong pang- 
haharas at pananakot sa mga manggagawa habang nagbibi- 
ngi-bingihan ito sa iginigiit nilang dagdag sa sweldo, retire- 
ment at separation pay. 

Nagsimula ang mga negosasyon para sa collective bargain- 
ing agreement (CBA) sa pagitan ng unyon at maneydsment ng 
Wyeth-Pfizer noon pang Hulyo 2010. Noong huling araw ng 
negosasyon ay bigla na lamang tumanggi ang maneydsment na 
kilalanin ang mga prubisyong napagkasunduan noong nakara- 
ang mga sesyon. Nagbanta pa itong kakasuhan ang mga lider- 
manggagawa kung hindi iaatras ang mga prubisyon. 

Bunsod ng kawalan ng pagkakasundo, idineklara ang dead- 
lock. Dalawang beses isang linggo na nagpiket ang mga mang- 
gagawa sa tapat ng pangunahing tanggapan ng Wyeth Philip- 
pines sa Makati City para ipahayag ang kanilang mga hinaing. 
Dito na nagsimula ang mga harasment at pananakot, ayon kay 
Dennis Galido, pangulo ng unyon. Nagkikipag-usap ang ma- 
neydsment sa maliliit na grupo ng mga manggagawa at inuud- 
yukan silang tanggapin ang iniaalok na pabuya ng kumpanya 
kasabay ng paninira sa pamunuan ng unyon. Sinampahan din 
ng maneydsment ng kung anu-anong mga kaso ang may 100 
manggagawa tulad ng “paglalaboy” at “paninirang puri” nang 
walang kongkretong ebidensya. AB 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2011 


lang night deferential (espesyal 
na bayad para sa pagtatrabaho 
sa gabi), 13th month pay at mga 
bonus. Hindi nireremit ng kum- 
panya ang kanilang kontribu- 
syon sa SSS. Wala rin silang mga 
benepisyo mula sa PAG-IBIG, 
Philhealth o anumang siguro pa- 
ra sa kanilang kaligtasan at ka- 
lusugan, gayong ang trabaho sa 
konstruksyon ay itinuturing na 
isa sa pinakamapanganib sa bu- 
ong mundo. 

Napakalaganap ng subcon- 
tracting at labor-only contracting 
sa konstruksyon. Kalakhan sa 
mga manggagawang iniempleyo 
sa sektor ay nakapailalim sa sis- 
temang pakyawan o arawan, de- 
pende sa tagal at dami ng kani- 
lang tatrabahuin. Ang kalaka- 
rang ito ay ginawang ligal sa bi- 
sa ng Department Order 18-02 
ng Department of Labor and Em- 
ployment, isang kautusang nag- 
bibigay-laya sa mga kumpaya na 
sumandig sa mga subkontraktor. 
Isa lamang ang Eton Properties 
sa mga kumpanyang nagsasa- 
mantala sa sistemang kon- 
traktwalisasyon ng paggawa pa- 
ra makatipid. 

Bahagi ng pagtitipid ng 
mga kumpanya ang tahasang 
pagbabalewala sa kaligtasan 
ng kanilang mga manggagawa. 
Marami nang kautusan at batas 
na nagtatakda ng mga paman- 
tayan sa kaligtasan, katulad ng 
paggamit ng protective gear 
para sa mata, mukha, kamay at 
paa. Gayundin, marami at ma- 
higpit ang mga patakaran sa 
paggamit ng lifeline, safety 
belt at harness (taling pangka- 
ligtasan), salamin na magpu- 
protekta sa mukha at iba pang 
kagamitan para sa mga peligro- 
song gawain. 

Ang mga manggagawa sa 
konstruksyon, sa partikular ya- 
ong nagtatrabaho nang anim na 
metro pataas mula sa lupa ay ki- 
nakailangang magsuot ng safety 
harness o lifeline . 

Sa kabila nito, laganap ang 
mga paglabag at kapabayaan ng 
mga kumpanya. AB 


11 


NFA at overpricing 


binunyag kamakailan sa isang ulat ng Na- 
[i Food Authority (NFA) sa rehimeng 

Aquino ang tindi ng korapsyon na nagmumu- 
la sa sobrang importasyon ng bigas ng ahensya 
sa ilalim ng nagdaang rehimeng Arroyo. Ayon sa 
ulat, sobra ang pagpepresyo ng imported na bi- 
gas nang mula $60 hanggang $125 kada metri- 
ko tonelada (MT) nitong nakaraang tatlo hang- 
gang 10 taon. Dahil dito, lumobo ang utang ng 
NFA nang hanggang P117 bilyon. Mas malala pa, 
marami sa bigas ang di napakinabangan at na- 
bulok lamang sa mga bodega ng NFA. Kahindik- 
hindik ang aksaya at korapsyon kaya noong S0- 
NA ni Aquino ay nangako siyang parurusahan 
ang mga tiwali sa ahensya. 

Pero dapat higit pa rito ang gawin ng rehi- 
meng Aquino dahil bago pa man tumaas ang 
presyo ng bigas ng NFA noong nakaraang taon 
mula P18.25 tungong P25 dahil sa sobrang pag- 
pepresyo, binabalikat na ng mamamayan ang 
mga katiwalian sa NFA. Nang payagan ng rehi- 
meng Arroyo ang malalaking negosyante sa kar- 
tel ng bigas na mag-angkat ng hanggang 
200,000 MT bigas, gamit bilang prente ang mga 
huwad na kooperatibang pangmagsasaka, binali- 
kat ng gubyerno ang mga bayarin at buwis. Ito 
ang nagpalobo sa utang ng NFA. Malala pa, ma- 
laking bahagi sa sobrang bigas ay hindi napun- 
ta sa mga bodega ng NFA kundi sa kartel ng bi- 
gas. Kasabay nito ang pagbubulsa ng mga kumi- 
syon at iba pang kikbak ng mga upisyal ng gub- 
yerno. 

Gayunpaman, nangangamba ang mama- 
mayan, ang mga organisasyong nagtataguyod 
ng interes nila, at maging ang mga empleyado 
ng NFA na gagamitin ng rehimeng Aquino ang 
ulat na ito hindi para panagutin ang mga kartel 
ng bigas at mga tiwaling upisyal kundi para itu- 
lak ang pribatisasyon ng ahensya sa ilalim ng 
programang Public-Private-Partnership (PPP). 
Ayon kay Santiago Dasmariñas Jr., bise presi- 
dente ng COURAGE at empleyado ng NFA, noon 
pa man ay tinukoy na ng rehimen ang ahensya 
para ibenta. Unang ibebenta ng gubyerno ang 
mga operasyong pangkalakalan, na tahasang 
magdederegularisa sa importasyon at pagbeben- 
ta ng bigas. Kung magkagayon, mas malala ito 
sa programa noon ni Arroyo na nagbigay-laya sa 
mga kartel sa bigas na mag-angkat sa kapinsala- 
an ng mga magsasaka at konsyumer. 

Sinasabi ng rehimeng Aquino na dapat na 
isapribado ang NFA dahil sa mga utang nito, ga- 
yong ang aktwal na pagsasapribado na ng baha- 
bahagi nito noong nakaraang mga taon ang na- 
ging sanhi ng paglobo ng utang at pagkalugi ni- 
to. [AB] 


12 


SA IBAYONG DAGAT O WO 
Kumakalat ang apoy 
ng pag-aalsa sa 
Middle East at Africa 


sang masa sa iba't ibang bansa sa Middle 

East at North Africa. Tampok ngayon ang 
pagkilos ng mamamayan ng Egypt para patal- 
sikin si Presidente Hosni Mubarak. Magdadala- 
wang-linggo nang hindi natitinag ang araw-araw 
na paglulunsad ng mga kilos-protesta sa Cairo 
(kabisera ng Egypt) para wakasan ang 30-taong 
diktadurang Mubarak. 

Nagsimula ang pag-aalsa sa Egypt noong 
Enero 25, sampung araw makaraang mapatalsik 
ng malawakang pag-aalsa ng mamamayan ang 
katulad na pasistang diktadurang rehimen ni 
Zine al-Abidine Ben Ali sa Tunisia. Ang matagum- 
pay na pagpapatalsik sa Tunisia ang nagsilbing 
mitsa sa pagkalat pa ng apoy ng pag-aalsa sa 
ibang bansang Arabo sa Middle East at North 
Africa na pinaghaharian ng mga despotikong re- 
himen, tulad ng Egypt, Algeria, Jordan, Maurita- 
nia, Morocco, Oman, Sudan at Yemen. 

Umabot na sa daan-daan libong Egyptian at 
paparami pa ang patuloy na nakatipon sa Tahrir 
Square sa Cairo. Sa kabila nito, nagmamatigas si 
Mubarak na kumapit na lamang sa poder hang- 
gang sa pagtatapos ng kanyang kasalukuyang 
termino sa Setyembre. Noong Pebrero 1, idinek- 
lara niyang hindi siya bababa sa poder. Sa halip, 
nagbuo siya ng bagong gubyerno at hinirang si 
Omar Suleiman (hepe ng pambansang ahensyang 
paniktik ng Egypt at malapit na alyado ni Muba- 
rak) bilang bagong bise presidente. 

Lalong nagngalit ang mamamayan sa mga 
pampulitikang maniobrang ito ni Mubarak para 
manatili sa poder. Noong Pebrero 3, libu-libong 
nakasibilyang mga pwersa ng pulisya at mga ta- 
gasuporta ni Mubarak ang lumusob sa nagpopro- 
testang mamamayan at binuwag ang mga de- 
monstrasyong anti-Mubarak. Lulan ng mga kaba- 


Pus. na lumalaganap ang mga pag-aal- 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2011 


yo at kamelyo, nilatigo nila ang mga nagpopro- 
testa at pinaputukan. Umaabot na sa kabuuang 
300 ang napatay at 3,000 ang nasugatan. 

Ang gubyerno ni Mubarak ang isa sa pinaka- 
masusugid na alyado ng imperyalismong US sa 
Middle East, kasama ang Israel. 

Itinutulak ng US ang Egypt na kaagad na 
magpatupad ng “demokratikong transisyon” pa- 
tungo sa pagtatayo ng bagong papet na rehimen 
na mangangalaga sa mga interes ng US at ng 
mga lokal na naghaharing uri. Samantala, may 
dumating nang ilang matataas na heneral mula 
sa US at Israel para pagtulungang higpitan ang 
kanilang kontrol sa militar ng Egypt at makapag- 
maniobra para sa interes kapwa ng US at Israel, 
anuman ang mangyari sa Egypt. 

Ang gubyerno ng Egypt ang isa sa pinakama- 
lalaki ang pakinabang sa ayuda-militar ng US, at 
pumapangalawa lamang ito sa Israel. Mula pa 
noong 1975 ay binuhusan na ito ng US ng mahi- 
git 550 bilyon para mapaamo ang mga lider ni- 
to at makasangkapan sila sa pagtiyak ng pagha- 
hari ng US at pagsuhay sa Israel bilang "junior 
partner" ng US sa rehiyon. Ang militar ng Egypt 
ay palaasa sa malaking direktang ayuda-militar 
ng US na umaabot sa $1.38 bilyon taun-taon. 
Bukod pa ito sa mahigit 5800 milyong ayudang 
pang-ekonomya. 

Saludo at sinusuportahan ng Partido Komu- 
nista ng Pilipinas ang mamamayan ng Egypt sa 
kanilang pagpupunyagi na ibagsak ang rehimeng 
Mubarak. Nakikiisa rin ang International League 
of People's Struggles (ILPS) sa matagumpay ni- 
lang paghihiwalay at pagpapahina sa malaon 
nang kinamumuhiang papet na rehimen. Na- 
nanawagan ang ILPS na itaas ng mamamayang 
Egyptian ang kanilang kamulatan sa paglaban at 
kakayahang maglunsad ng iba't ibang anyo ng 
rebolusyonaryong pakikibaka hanggang sa maka- 
ipon sila ng lakas para wasakin ang makinaryang 
burukratiko at militar ng mga naghaharing uri. 

Ayon sa ILPS, lalong nagiging paborable nga- 
yon ang kalagayan para sa pagsusulong ng rebo- 
lusyonaryong pakikibaka sa kalakhan ng Egypt, 
North Africa at Middle East at sa buong mundo 
bunsod ng nagpapatuloy na malalang krisis ng 
pandaigdigang sistemang kapitalista at mapang- 
wasak na mga patakaran ng neoliberal na globa- 
lisasyong dikta ng US, terorismo ng estado at 
gerang agresyon. 

Lubos na sinusuportahan ng ILPS ang daki- 
lang adhikain ng mamamayang Egyptian na ma- 
buo ang kanilang rebolusyonaryong lakas at ma- 
kapaglunsad ng iba't ibang anyo ng pakikiba- 
kang masa laban sa imperyalismo at reaksyon. 
Kailangan nilang gapiin ang armadong kontra- 
rebolusyon at tupdin ang demokratikong rebolu- 
syon. [AB] 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2011 


N BALITA | 


Mga kilos-protesta laban sa pagtaas 
ng mga bilihin at pamasahe 


NAGKAMIT ng taktikal na tagumpay ang mama- 
mayan matapos pansamantalang itigil ng pa- 
munuan ng Metro Rail Transit (MRT) at Light 
Rail Transit (LRT) ang plano nilang dagdag singil 
sa pamasahe. 

Ito ay matapos ilunsad ng mga pasahero, es- 
tudyante at iba pang mamamayan ang mga pag- 
kilos laban dito. Kabilang dito ang inilunsad na 
protesta ng mga estudyante sa isang pampubli- 
kong konsultasyon na pinangasiwaan ng De- 
partment of Transportation and Communications 
(DOTC) sa Santolan, Pasig City noong Pebrero 4. 
Nag-walk out sila sa konsultasyon matapos igiit 
pa rin ng DOTC na tuloy na ang pagtaas ng pa- 
sahe ang LRT sa Marso 1. Kasabay nito, nagpiket 
ang mga myembro ng Bagong Alyansang Maka- 
bayan-National Capital Region (BAYAN-NCR) sa 
istasyon ng LRT sa Recto, Maynila. 

Kinabukasan, ang mga manggagawa naman 
at maralitang tagalunsod ang sunod na nagpro- 
testa sa konsultasyon ng DOTC. Ayon sa Riles La- 
an sa Sambayan o Riles Network, dapat magka- 
roon ng ibang pamamaraan sa paniningil ang 
MRT at LRT sa halip na taumbayan ang pumasan 
sa dagdag bayarin. Isa rito ang pagsingil sa ma- 
lalaking department store na dinadaanan ng mga 
tren, gayundin ang mga nakapaskil na samutsa- 
ring anunsyo ng mga pribadong kumpanya. 

Kasabay ng mga protesta laban sa pagtaas ng 
pamasahe, inilunsad din ang serye ng mga kilos- 
protesta ng iba't ibang sektor laban sa pagtaas 
ng mga presyo ng bilihin at serbisyo na ibinun- 
sod ng programang Public-Private Partnership 
(PPP) ng rehimen ni Benigno Aquino III. Pina- 
munuan ng mga progresibong organisasyon si- 
mula noong huling linggo ng Enero at unang 
linggo ng Pebrero ang mga pagkilos sa Maynila 
at Quezon City. 

Nagtayo noong Enero 28 ng isang “Tatak 
Center” ang GABRIELA sa tapat ng isang mala- 
king department store sa Recto Avenue sa May- 
nila. Layunin ng GABRIELA na hikayatin ang 
mga mamimili na magprotesta sa pagtaas ng 
mga bilihin sa pamamagitan ng paglagda sa ka- 
nilang mga resibo at paghulog nito sa inihan- 
dang kahon sa mga “Tatak Center.” 

Nagmartsa rin ang mga kasapi ng GABRIELA 
patungong Mendiola Bridge sa Maynila at doon 
tinapos ang kanilang aktibidad. Mahigpit nilang 
tinututulan ang pagtaas ng presyo ng mga bili- 
hin. Inihalimbawa nila ang ibinebentang bigas 
ng National Food Authority na tumaas mula P27 
tungong P30 kada kilo, at mantika na tumaas 


13 


N BALITA | 


mula P14 tungong P30 kada la- 
pad. Samantala, patuloy ang 
pagtaas ng presyo ng puting 
asukal--P65 kada kilo na ito 
ngayon mula sa P39 noong 
2009. 

Naglunsad din ng mga pro- 
testa ang mga estudyante sa 
Maynila. Nagmartsa sila noong 
Pebrero 1 mula sa Universtiy of 
Santo Tomas patungong Mendi- 
ola upang tutulan ang progra- 
mang PPP. Anila, magdudulot 
ng patung-patong na pahirap 
sa kanila at sa kanilang mga 
magulang ang pagtaas ng pre- 
syo ng mga bilihin, pamasahe 
at maging ang matrikula. Ito ay 
dahil ginagarantiyahan ng PPP 
ang programang pribatisasyon 
sa mga pampublikong serbisyo 
sa bansa. 

Noong Pebrero 3, nagpiket 
ang Kalipunan ng Damayang 
Mahihirap (KADAMAY) sa upisi- 
na ng Metropolitan Waterworks 
and Sewerage System (MWSS) 
bilang pagtutol sa nakaambang 
pagtaas ng singil sa tubig. 
Magtataas ang Maynilad Water 
ng P3.87 bawat metro kubiko 
at P3.45 bawat metro kubiko 
naman ang taas-singil ng Mani- 
la Water Corporation. 


Tuloy ang laban sa Corazon de Jesus sa San Juan 


NAGPAPATULOY ang pakikipaglaban ng mga residente ng Baran- 
gay Corazon de Jesus sa San Juan City para sa kanilang mga tira- 
han, trabaho at hustisyang panlipunan sa kabila ng marahas na 
demolisyon sa kanilang komunidad. Tatlong araw pagkatapos ng 
demolisyon ay nagmartsa sila kasama ang kanilang mga tagasu- 
porta patungong Don Chino Roces Bridge (dating Mendiola). 

Mariin nilang binatikos ang administrasyon ni Guia Gomez, al- 
kalde ng San Juan, sa marahas na demolisyon ng kanilang mga ti- 
rahan noong Enero 25 kung saan mahigit 40 ang nasugatan, ka- 
bilang ang matatanda at bata. Si Gomez ay isa sa mga kerida ni 
dating presidente Joseph Estrada at ina ng dating alkalde at nga- 
yo'y Congressman ng San Juan na si Joseph Victor "JV" Ejercito. 

Naninindigan ang mga residente na ang kanilang kinatitiri- 
kang lupa ay iginawad sa kanila sa bisa ng Presidential Proclama- 
tion No. 164 ni Cory Aquino at Presidential Proclamation No. 54 
ni Gloria Arroyo. 

Isang araw bago ang demolisyon ng 103 bahay, nangako si 
Gomez na magiging boluntaryo ang paggiba ng mga bahay. Ngu- 
nit iba ang nangyari. Alas-8:30 ng umaga, nagpaputok ng tirgas 
ang mga anti-riot police at gumamit ng mga water cannon laban 
sa mga nagbabarikadang residente. Dalawang bala mula sa is- 
nayper ng pulis ang tumama malapit sa bahay ni Arnold Repique, 
ang pangulo ng Samahan ng mga Maralitang Nagkakaisa sa Co- 
razon de Jesus (SAMANA). Hindi natinag at lumaban ang mga 
maralita sa pamumuno ng SAMANA at mga tagasuporta nilang 
mga organisasyon tulad ng Anakpawis, gamit ang mga bato, bo- 
te, tirador at “T-bombs” (duming nakabalot sa plastik). 

Matagal nang gustong palayasin ng pamilyang Ejercito ang 
mga residente ng Corazon de Jesus dahil sa barangay na ito ita- 
tayo ang bagong city hall ng San Juan na nagkakahalaga ng P500 
milyon. Bukod dito, ang kumpanyang Phinma ay magtatayo ng 
proyektong pabahay na ipaparenta sa mga residente sa halagang 
P2,000 hanggang P3,000 kada buwan. 


Proyektong bioethanol sa Isabela, tinututulan ng mga magsasaka 


NAGLUNSAD ng martsa-protesta ang may 400 
magsasaka sa bayan ng San Mariano, Isabela no- 
ong Pebrero 1 para tutulan ang itatayong proyek- 
tong bioethanol sa lugar. Anila, magiging katum- 
bas na lamang ng mga kasama ang mga magsasa- 
kang nagmamay-ari ng lupa bunsod ng 15-taong 
kasunduan para sa contract growing para sa tubo 
na ipoproseso para gawing bioethanol. 

Ang proyektong bioethanol sa Barangay Mina- 
nga na suportado ng pamahalaang panlalawigan 
ng Isabela ay hahawakan ng Green Future Innova- 
tions Inc., isang kumpanyang pag-aari ng magka- 
kasosyong kapitalistang Hapones, Taiwanese at 
Pilipino. Bukod sa San Mariano, saklaw din ng 
proyektong ito ang mga bayan ng Benito Soliven 
at Ilagan. Aabot sa 9,000 ektarya ang tatamnan 
ng tubo ng mga magsasaka sa ilalim ng contract 
growing. May 2,000 ektaryang tubuhan naman 
ang direktang pangangasiwaan ng kumpanya. 


14 


Ang itatayong planta ng bioethanol sa San Mari- 
ano ang magiging pinakamalaki sa buong bansa. 

Alinsunod sa kontrata, uupahan ng kumpanya 
sa halagang P5,000 lamang bawat ektarya kada 
taon ang mga lupaing gagamitin sa proyekto. Ma- 
syadong mababa ang halagang ito, ani Diony Ya- 
dao, upisyal ng Danggayan Dagiti Mannalon iti 
Isabela-San Mariano. Tinututulan din nila ang 
isang prubisyon sa kontrata na nagsasaad na ang 
mga may-ari ng lupang saklaw ng contract grow- 
ing ay awtomatikong ituturing na mga tagaarkila 
lamang ng lupa na obligadong magbayad ng ami- 
lyar (real property tax). 

Nangangamba ang karamihan sa mga magsa- 
saka na hindi na maibabalik sa kanila ang kani- 
lang lupa. Ayon kay Gretchen Valdez, tagapagsa- 
lita ng BAYAN-Isabela, nanganganib na mapala- 
yas sa sarili nilang lupa ang mga magsasaka sa di 
bababa sa 846 ektaryang saklaw ng proyekto. 


ANG BAYAN Pebrero 7, 2011 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XLII Blg. 3 
Pebrero 7, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Tagus-tagusan ang kabulukan sa AFP 


ng Armed Forces of the Philippines (AFP), 

isang dating awditor ng gubyerno at iba pang 
saksi ang malawakang korapsyon sa loob ng reak- 
syunaryong militar. Kinumpirma at idinetalye nila 
ang matagal nang alam ng mamamayan na tagus- 
tagusang korapsyon sa loob ng AFP. 

Tampok sa mga inilantad nila ang daan-daan 
milyong piso na “pabaon,” “pasalubong” at mara- 
mi pang regalo at pribilehiyong tinamasa ng mga 
naging hepe ng AFP. Isiniwalat nila ang sistema- 
tiko, malawak at malalim na korapsyon dito. Ipi- 
nakita nila ang pagsasabwatan ng iba't ibang 
mga upisyal ng militar, pati na mga upisyal ng 
Commission on Audit at mga korte, Ombudsman 
at iba pang matataas na upisyal ng gubyerno. 

Dati nang nakatambad ang korapsyon sa loob 
ng AFP. Matagal nang reklamo ang pagnanakaw 
ng mga upisyal sa pondo para sa mga operasyong 
militar, pagkain, sweldo, seguro at pensyon ng 
mga sundalo. Pinagnanakawan ang pondong pam- 
bili ng mga sandata, bala at iba pang kagamitang 
militar. Kinukurakot ang pondo para sa operasyon 
ng mga pwersang paramilitar at programang "re- 
bel returnee." Pati mga pondong nanggagaling sa 
United Nations para sa peace-keeping forces ay 
hindi sinasanto ng mga gahamang upisyal 
ng AFP. 

Sa pagdoble ng badyet na inilaan 
ng rehimeng Aquino sa AFP, .. 
dumodoble na rin ngayon ang XX 
oportunidad para sa korap- 
syon. 

Ang korapsyon sa AFP 
ay dagdag na pahirap sa 
mamamayang Pilipino, 
partikular na sa karaniwang 
mga sundalo at. 2s 
nakabababang upi-  - “Na Nasi 
syal ng AFP. Ha- 
bang bilyun-bilyong piso 


Ts sine kamakailan ng isang dating upisyal 


PA ( 


i 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


9 na armas, nasamsam 


PAHINA 4 


ksa (8 : 
AY. f- IN. 
ua O! pa 
ri OSANG 
AA 7 
NG se 
PN \ N p uh 
N Nargis Ni 
NG f | 
NI ý 
į 
i i 
i 


Oplan Bayanihan sa 
SMR, sinalubong ng 
mga opensiba PAHINA 6 


ang ibinubulsa ng mga sugapang heneral at nag- 
papakasasa sa luho ang kanilang mga asawa at 
anak, ang mga karaniwang sundalo, nakababa- 
bang upisyal at kanilang mga pamilya ay nagtiti- 
is sa maliit at kadalasa'y atrasadong sweldo. Ma- 
rami ring mga benepisyo ang ipinagkakait. 

Sadyang nakapagngangalit sa karaniwang sun- 
dalo ang korapsyon ng matataas nilang upisyal. 
Bilyun-bilyong piso ang ibinubulsa at pinagpa- 
pasasaan ng mga sugapang heneral at mga 
maluho nilang asawa at anak. Wala silang inatu- 
pag kundi ang pagpapatayo ng magagarang man- 
syon at pamamasyal sa ibang bansa. 

Samantala, hindi magkandaugaga ang mga 
karaniwang sundalo at nakabababang upisyal 
kung papaano pagkakasyahin ang maliit at 
kadalasa'y atrasadong sweldo. Marami sa kanila 
ang nakikipagsiksikan sa mga maralitang komu- 
nidad at nangangarap lamang ng mariwasang 
buhay para sa kanilang mga pamilya. 

Ang karaniwang mga sundalo ang ginagawang 
pambala ng kanyon at isinusuong sa gerang wa- 
lang pag-asang magtagumpay. Ginagawa silang 
mga utusan ng mga walang malasakit na 
matataas na upisyal at sa kanila ipinagagawa ang 
pinakamalulupit na trabaho sa maruming kontra- 
rebolusyonaryong gera. 

Sagad-sa-buto ang kabulukan ng AFP. Di la- 
mang laganap ang pangungurakot. Nanunuot dito 
ang kultura ng pasismo. Ang mga bagong rekrut 
at karaniwang tauhan ay binubusabos at pinag- 
mamalupitan. Inaalis 
/f ang kanilang pagka- 
"tao at tinuturuan ng 
brutalidad sa pagsa- 
sakatuparan ng maru- 
ming gera ng panunu- 
Tl. pil sa mamamayan. 
Lansakan din ang 
pie” kabulukan at korapsyon 
“ sa Philippine National Police (PNP) 


Kontraktwalisasyon, 
salot sa mga 
manggagawa PAHINA 9 


Mga tuntunin sa paglilimbag 

1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


Sa print dialog, i-check ang Print as image 
Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 


I-click ang Advanced 
Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) I-click ang Properties 
d) 

e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


